


CYMRO YN AMERICA, 


HIRAETHU AM GYMRU: 


Câne ddanfonnyd mewn llythyr at eì dad a'i 
Jam, gyda dymuniad i'w chanu drwy Gymru. 





$ O xi 
Tôn,—.Morgan Bach a'i, Fam. 


Anwyl dad'a mam 'os gellwch, 
Cydymdeimlwch â myfi, 

Sydd bob dydd yn oer fy nghwynion, 
'N mysg gelynion creulon, cry'; 

Yn America 'rwy'r awr hon, 
Dan wasgfeuon ddydd a nos, 

Ach nis gwn i pa mor sydyn 
Rhoddir terfyn ar fy oes. 


Gorfu arnaf droi yn filwr, 
Gwael yw "nghyflwr ar bob cam ; 
Gwyn fy myd na bawn yn Nghymru, 
Gyda chwi fy nhad a mam; 
Lle mae mrodyr a'm chwiorydd 
Oll yn awr yn gwneyd yn dda, 
Minau'n nghanol y gwrthryfel 
Yma ar dir America. 














2 


Mae'r cyfeillion mwy ddaeth yma 
Gyda fi o dir fy ngwlad, 

Wedi ei lladd gan y gelynion,— 
Oll yn awr ar faes y gwaed ; 

Fy llaw gan deimlad sydd yn crynu 
Wrth im” ysgrifenu hyn; 

Dagrau'n treiglo dros fy ngruddiau, 
Nes yn gwlychu'r papyr gwyn. 


Pe cawn feddu ar ddwy aden, 
O! mor llawen fyddwn 1,— 
A phe gallwn mi ehedwn, 
A disgynwn gyda chwi ; 
Ond yn awr 'rwy'n drist fy nghalon, 
A'm cyfeillion wedi myn'd— 
| Nid oes yn fy nghwmniheddyw Ŵ 
Un a allaf alw'n ffrynd. * 


O, fy nhad a mam anwylaf, 
John fy mrawd, a William bach, 
Jane fy chwaer, a Mary hefyd, 
Gobeithio'ch bod i gyd yn iach ; 
Pe caem gyfarfod gyda'n gilydd, 
O, mor ddedwydd fyddai'r awr ; 
“Rwy'n gobeithio gwnewch eich goreu 
I'm cael yn oli Brydain Fawr! 





Heddwch fyddo yn teyrnasu, 
Ninnau'n ol i Nghymru fâd, 
Pob rhyw deyrnas yn cyduno, 
Mwy i beidio tywallt gwaed ; 
'Troi y gwaewffyn yn sychau, 
Cleddyfau; yn bladuriau i gyd, 
Baner heddwch fyddo'n chwifio 
Mwy ar bedwar ban y byd. 


Penctyd Cymru, ymdawelwch, 

Ac aroswch yn eich gwlad,— 
Rho'wn feddianau'r byd, pe'u meddwn, 
Am gael gwel'd fy mam a'm tâd ; 

Gwel'd fy mrodyr a'm chwiorydd, 
Gwel'd fy hen gym'dogion gwiw, 
Gwel'd yr ardd, a gwel'd y.caeau, 
A*r bwthyn bach mae nhad yn byw. 


Pan dderbyniwch chwi fy llythyr, 
Ynddo gwelir hyn o gân, 
Ysgrifenais yn fy ngofid, 
Er eich lles yn ddiwahân ; 
Rhoddwch hon i'r prif gantorion 
?Gael ei chanu yn ddigoll, 
Cyda dagrau 'rwy'n ffarwelio,— 
Duw fo'n eich bendithio oll. 











MI WELAIS 
ENETH FECHAN DLOS. 


Oo 





r 





Mi welais eneth fychoe dlos 
Yn dod ar fin nos hafaidd, | 
A braidd nad oedd y gwenith gwyn | 
Yn cuddio'i choryn euraidd ; 
Roedd yn ei llaw flodeuyn gwyn, | 
A chochwyn oedd ei gruddiau,— | 
Un prydferth oedd y blod'yn gwyn, | 
A hardd fel hyn oedd hithau. Ŷ 


Ar hyd feillionog, ddeiliog, ddôl, 
Yn siriol y prysurai, 
Ac ar ei mynwes gwasgai'n dyn 
Y blod'yn gwyn a gwenai: o 
Un swynol oedd y blod^yn gwyn, 
Fel hyn ei mynwes hithau,— 
Rhy swynol oedd i'r blod'yn gwyn, 
A gwywodd cyn y boreu. 


Y blod'yn gwyn ar frig y berth 

Oedd oreu'i werth â'r harddaf ; o | 
Ac y mhlith bodau daear oll 

Y fechan dlos oedd dlysaf: 
Y fod is haul mewn byd o sen 

Rhy nefol oedd ei gwenau,— 
Ac fel y tlws flodeuyn gwyn | 
Fel hyn y gwywodd hithau. 


